> 
AÐEINS 


JESÚS KRISTUR 


ER FRÆSARINN 


Og hún skal fæða son, og þú skalt kalla hann JESÚS, því að hann mun 
frelsa þjóð sína frá syndum þeirra. MATTEUS 1:21 


Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að 
hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. JÓHANNES 3:16 


Jesús sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn 
kemur til föðurins nema fyrir mig. JÓHANNES 14:6 


Ekki er heldur hjálpræði í neinum öðrum, því að ekkert annað nafn er 
undir himninum gefið meðal manna, þar sem vér eigum að frelsast. 
Postulasagan 4:12 


Því að ég gaf yður fyrst og fremst það, sem ég tók við, hvernig Kristur dó 
fyrir syndir vorar samkvæmt ritningunum. Og að hann var grafinn og að 
hann reis upp á þriðja degi samkvæmt ritningunum: 1. KORINTUBRÉF 
15:3-4 


Í honum höfum vér endurlausnina með blóði hans, fyrirgefningu synda, 
eftir auðæfi náðar hans. Efesusbréfið 1:/ 


ÞAÐ ERU FJÓRIR SANNLEIÐ SEM VIÐ VERÐUM AÐ skilja að fullu: 
1. GUÐ ELSKAR ÞIG SVO MIKIÐ. 


HANN VILL ÞÚ EIGIÐ LÍF Á HIMNUM MEÐ SÉR. 
Því svo elskaði Guð heiminn, að hann gaf son sinn eingetinn, til þess að 
hver sem á hann trúir glatist ekki, heldur hafi eilíft líf. JÓHANNES 3:16 


HANN VIL að ÞÚ EIGIÐ MEÐ SÉR RÍKLEGT OG ÞARSINGARLEGT LÍF. 
Þjófurinn kemur ekki, en til þess að stela, drepa og tortíma, er ég kominn 
til þess að þeir hafi líf og njóti þess. JÓHANNES 10:10 


ÞRÁTT fyrir ÞETTA UPPLIFA MARGT EKKI MEÐINGARLEGT LÍF OG ER EKKI 
VEIT HVORT ÞAÐ EIGJI EILÍF LÍF ÞVÍ... 


2. MAÐURINN ER SYNDUR AÐ NÁTTÚRU. ÞESS vegna ER HANN 
AÐSKILDUR GUÐI. 


ALLIR HAFA SYNDAGT. 
Því að allir hafa syndgað og skortir Guðs dýrð. Rómverjabréfið 3:23 
Því að ást á peningum er rót alls ills... 1. TÍMÓTEU 6:10 


LAUN SYNDAR ER DAAUÐI. 
Því að laun syndarinnar er dauði... Rómverjabréfið 6:23 


BIBLÍAN TiLgreinir TVÆR GERÐIR DAUÐA: 


e LÍKAMLEGA DAUÐA 
Og eins og mönnum er úthlutað einu sinni að deyja, en eftir þetta 
dómurinn: HEBREAR 9:27 


* ANDLEGUR DAUÐA EÐA EILVIÐUR AÐSKILDUR FRÁ GUÐI Í HELVÍTI 
En hinir ógnvekjandi og vantrúuðu og viðurstyggilegir, morðingjar, 
hórkarlar, galdramenn, skurðgoðadyrkendur og allir lygarar munu eiga 
sinn hlut í vatninu, sem brennur í eldi og brennisteini, sem er annar 
dauði. OPINberunarbókin 21:8 


EF MAÐURINN ER AÐSKILDUR FRÁ GUÐI VEGNA SYNDAR SÍNAR, HVER 
ER LAUSNIN Á ÞESSU VANDA? VIÐ HELDUM OF AÐ LAUSNARNIR SÉR: 
TRÚ, GÓÐ VERK OG GÓÐIR SAMIR. 


EN ÞAÐ ER AÐEINS EIN LAUSN FRÁ GUÐI. 
3. JESÚS KRISTUR ER EINA LEIÐIN TIL HIMINA. 
ÞETTA ER YFIRLÝSING GUÐS. 


Jesús sagði við hann: Ég er vegurinn, sannleikurinn og lífið. Enginn 
kemur til föðurins nema fyrir mig. JÓHANNES 14:6 


HANN GREIÐI FULLA REFSINGU FYRIR SYND OKKAR. 

Því að Kristur hefur líka eitt sinn þjáðst fyrir syndir, hinn réttláti fyrir 
rangláta, til þess að leiða oss til Guðs, líflátinn í holdinu, en lífgaður af 
andanum, 1. PÉTUR 3:18 

Í honum höfum vér endurlausnina með blóði hans, fyrirgefningu synda, 
eftir auðæfi náðar hans. Efesusbréfið 1:/ 


HANN HEFUR LOFAÐ UM EILIÐ LÍF. 

Sá sem trúir á soninn hefur eilíft líf, og sá sem ekki trúir syninum mun 
ekki sjá lífið. en reiði Guðs varir yfir honum. JÓHANNES 3:36 

Því að laun syndarinnar er dauði; en gjöf Guðs er eilíft líf fyrir Jesu Krist, 
Drottin vorn. Rómverjabréfið 6:23 


4. VIÐ ÞURFUM AÐ TRÚA Á JESÚ KRIST TILTILAÐ VERÐA VIÐ 
hólpinn. 


HJÁLPRÆÐI OKKAR ER ÞVÍ NÁÐ GUÐS MEÐ TRÚ Á JESÚ KRIST. 
Því að af náð eruð þér hólpnir fyrir trú. og það ekki af yður 
sjálfum. Það er gjöf Guðs. Ekki af verkum, svo að enginn hrósaði 
sér. Eftesusbrétið 2:8-9 


Því að hver sem ákallar nafn Drottins mun hólpinn verða. 
Rómverjabréfið 10:13 


BÆN SYNDARA 


BÆÐIÐ ÞETTA MEÐ TRÚ: 

Drottinn JESÚS, TAKK ÞÉR KÆRLEGA fyrir að elska mig. ÉG JAFA 
AÐ ÉG ER SYNDUR OG ÉG BÆÐI ÞÍNA fyrirgefningar. TAKK ÞÉR 
FYRIR KROSSDAAUÐA ÞÍN, GRÖFUN OG UPPRISUN TILAÐ 
BORGA FYRIR ALLAR SYND MÍNAR. ÉG TREYST ÞIG SEM Drottinn 
minn og frelsara. ÉG ÞEKKI GJÖF ÞÍNA EILIFS LÍFS OG ÉG GIÐ 
LÍFI MÍN FYRIR ÞÉR. HJÁLP MÉR AÐ HLYÐA ÖLLUM skipunum 
þinum og vera ánægjulegur Í augsýn þinni. AMEN. 


EF ÞÚ HEFUR TREYST Á JESÚ KRISTI, HEFUR EFTIRFALT GERÐIÐ fyrir ÞIG: 


* NÚ HEFUR ÞÚ EILÍF LÍF HJÁ GUÐI. 

Og þetta er vilji hans, sem sendi mig, að hver sá, sem sér soninn og trúir 
á hann, hafi eilíft líf, og ég mun reisa hann upp á efsta degi. JÓHANNES 
6:40 


* ALLAR SYNDIR ÞÍNAR HAFA VERIÐ GREIÐAÐAR OG fyrirgefnar. 
(FYRIÐ, NÚTÍÐ, FRAMTÍÐ) 

En þessi maður settist til hægri handar Guði, eftir að hann hafði fært 
eina fórn fyrir syndirnar að eilífu. HEBREAR 10:12 


e ÞÚ ERT NÝ SKÖPUN í augsýn GUÐS. ÞAÐ ER BYRJUN Á NÝJA LÍFI ÞÍN. 
Því ef einhver er í Kristi, þá er hann ny skepna. sjá, allt er orðið nytt. 2. 
KORINTUBRÉF 5:17 


e ÞÚ VARST GUÐS BARN. 
En öllum sem tóku við honum, þeim gat hann vald til að verða Guðs börn, já 
þeim sem trúa á nafn hans: JÓHN 1:12 


GÓÐ VERK ERU EKKI LEIÐ FYRIR OKKUR AÐ VERÐA VIÐ BLÁTTUM, HELDUR 
SÖNNUN EÐA ÁVINDUR UM hjálpræði okkar. 

Því að vér erum verk hans, sköpuð í Kristi Jesu til góðra verka, sem Guð hefur 
áður fyrirskipað, til þess að vér skulum ganga í þeim. Efesusbrétið 2:10 


GUÐ BLESSI ÞIG! 


